



CAN ALARUS 


A GYFANSODDWYD ER COFFADWRIAETH AM 


. WLATRY— IR ARNI, 


Yr hon a syrthiodd 4 Tawr â bwll y Morfa, nos Wener 
188 gards, Hydref 25, 1851,—yr hwn oedd Wyth 
ugain llaih ag Wyth o ddyfnder. 


















—0— 
1 
Beth yw'r cwynfan a'r galaru ? 
Beth yw'r ochain yma sydd ? 
Beth yw'r newyddion trist anhyfryd 
daw i'n clustiau ni bob dydd ? 
Angeu, angeu, elyb chwerw 
' | Sydd yn trâmwy trwy ein gwlad, 
Gan fyn'd a hoff gyfeillion mwynion, 
A'u rhoi'n isel iawn dan dra'd. 


ra —_—_—'——— rr côn ae ac” 


Ŵ * 
Gâlar sydd yn Aberafon, | 
CE A'r Taibach, yn dyddiau hyn, ' 
y Wrth feddwl am yr eneth liwdeg 
Î Ga'dd ei rhoddi yn'y glyn, 
— Ar y pummed dydd ar hugain 
â Y bu'r tro galarus hyn ; 


ee 


Y mai i ni'n rhybydd pwysig, 
Trwy'r gym'dogaeth, fro a. bryn. 
3 
« Dwy ar hugain mlwydd o oedran, 
Trwm yw meddwl am y tro,. 
Y digwyddodd mor annedwydd, 
Cwyned pawb trwy fryn a broz 
Geneth fywiog yn y boreu, 
Yn codi'n eithaf llon ei gwedd, 
; Cyn yr hwyr, ei rhan ddaearol 
Alwai'n uchel am y bedd. 


bL 
X 













“ — 
w 


â 


Ar nos Wener. nol yr hanes 
Aeth yr eneth liwdeg lon, 

Heb un meddwl buasai iddi 
Roi ffarwel i'r ddaear hon. 

Gadael tŷ ei mham yn serchog, 
Broayr a chwiorydd mâd ; 

I fyn'd lawr at bwll y Morfa 
I gael derbyn cyfri'i thad. 


6 


Nid oedd yn meddwl wrth fyn'd allau 
A gadael ei chyfeillion 'nol, 

Buasai iddi gwrdd ag angau 
Cyn y troai yn ei hol ; 

Ond er galar i'w pherthnasau, 
Ac i'w thad a'i mham ei hun, 

I lawr i'r pwll, Och ! hi a syrthiodd, 
Mae'n achos galar i bob un. 


6 


Golwg hardd oedd ar yr eneth, 
Pan yn rhodio hyn o fyd, 

Nid oedd un i'w chael mwy serchog 
Yn Taibach e'i chwilio gyd ; 

Ond pan gafwyd ei gwael babell 
Gan ei hoff gyfeillion mâd, 

Ar lawr y pwll yr oedd yn ddarnau, 
Pwy na thiemla dros ei thad ? 


7 


O'r fath olwg! Pwy nad wylai ! 
I gym'dogion yn y lle; 
Gwel'd y corph a'r lawr yn ddrylliau. 
Oedd yn iach cyn gadael tre, 
Gwel'd ei 'menydd yma ac acw, 
A'i thad ei hun oedd yno'n bod, 
Yn ei gasglu at ei gilydd 
Ai hadnabod wrth ei thro'd, 















9. 






























8 
Och! i'r eneth gwrdd ag angeu 
Mewn rhyw fíordd anhyfryd iawn, 
Er bod yn holl :ach yn y boreu, 
A'i thori lawr cyn y prydnawn, 
Da yw bod mewn cyflwr parod, 
Er myu'd uwch y byd a'i boen, 
a I blith seintiau ac angyillion, 
I foli'r croeshoeliedig Oen, 
— 9 
Y mae pawb o'i hoff gyfeillion 
Yn alarus ar eì hol, 
Ond, er cymaint yw y galar 
Byth ni ddychwel hi yn ol. 
Mary Francis, byth ni ddylai 
'Th enw di gael myn'd a'r goll; 
Pob rhyw amser 'rhoet yn serehog,. 
Hyn wyr y cymdogion oll, 





10 
| i Golwg dor-calonus ydoedd 
î I'r cymdogion fach a mawr, 
- Gwel'd yr eneth liwdeg lawen 


* Wedi cael ei thori lawr, 

' Gwel'd ei hardd gorph wedi'i ddryllio, 
G A'r enaid wedi hedeg draw, 

| At y Duw yr hwn a'i rhoddes 

| I derfynau'r byd a ddaw. 


11 


| Chwi berth'nasan tyner galon, 

1 ; Na alerwch fwy na mwy, 

mr Mae ei thaith hi wedi darfod, 
Tymor bywyd hi aeth trwy ; 

Mwy ni chlywir am un trosedd 
Ar y ddaear a wnaiff hi, 

ab. Ni chaiff tad na mam un gofid: 
0 ' Oddiwrth yr eneth gu. 


dh 


12 
Ie'nenctyn siriol yr ardaloedd, 
Gwyliwch chwithau bob yr un, 
Ni wyr neb pa awr, pa fyned, 
Bydd yn dyfod Mab y dyn, 
Yr oedd Mary yn y boreu 
'Neithaf iach a llon ei gwawr, 
Cyn yr hwyr, O dro anhyfryd ! 
Yr oedd wedi ei thori lawr, 
13 


Yn mynwent Margam bydd yn gorwedd, 
Hyd foreu'r adgyfodiad ddydd, 
Pan y bydd y meirw'n dyfod 
O'u carcharau oll yn rhydd ; 
Corph y duwiol, er mor waeled, 
Ydoedd yn myn'd lawr i'r bedd, 
Pan ddaw lesu ar y cwmwl, 
Fe a'i coda ar ei wedd, 
' 14 
Cyn bo imi 'nawr derfynu, 
'Rwyf yn galw pawb i gyd, 
I geisio nabod Iesu'n Gyfaill, 
Cyn yr elont maes o'r byd ; 
Dyma Gyfaill pan ddaw angeu, 
A rydd nerth i lawenhau, 
Cwyd y corph, a cheidw'r enaid, 
Mewn gogoniant caiff barhau. 
15 
'Nawr ffarwel berth'nasau tirion, , 
A chyfeillion oll y gyd, 
Mae pob undeb wedì darfod. ; 
A fu rhyngom yn ybyd; 
Fe ddaeth angeu i'm goddiwes, , , 
Gwyliwch chwithau fe ddaw dydd 
_ Y cewch fyned oll yn gydradd 
I gydorwedd yn y pridd. ,. 


da 


J. W, JONES, 


J. F. ARNOLD, ARGRAFFYD, CAERDYDD, 





